HANES 

Llwyddiant diweddar 

Yr EFENGYL, 

Rhyfeddol Waith Duw, 

A R 

Eneidiau Pobl yn North Amerî;ca : 

M E W N 

L L Y T H Y R 

. Oddhrrth 

Y Parchedjg Mr. Bueì, 

O Eaft-Hampton 9 

At y Parchedig Mr. Bartef. 

At yr hÿn y chwánègẁyd, 

CAN am werthfawrogrwydd y BIB^ 
Gan W I h tANr.. W l L Î A M S. ' “ 

C AERF YR DDIN, 
Argraphwyd t-fos yr Äẁdwr, ganJ .RoX;, 
1766. 





Hanes llwyddiant diweddar 
yr Efengyl, &c. 


Anwyl Barchedig Frdwd, 

RAS, Trugaredd, a Thangnefedd — a 
VJT gaffò ei fawrhau, gan oll yny Nefoedd 
ac ar y Ddaear, ag fy ’n caru llwyddiant Seion. 
Tragwyddol Glod i’r tragwyddol Dduw, Tíad, 
Mab, ac Yíbryd Glan ; y Ieíu mawr, yr an- 
feidrol 'drugaredd, i’r hwn y mae ’r Nef dragwy- 
ddol yn ymgrymmu : AY Jehofa ei hun yrhwn 
fydd yn dyíocf i wared trwy gynhyrfiad dwyfol 
yn, ac ar galonnau pobl Edjì- hampton, trwy 
rÿfeddol nerth a gogoniant; uwchìá'w oll a 
welais o’r blaen, ae oll a ddarllenais, neu a 
glywais am dano er prifiamíeroedd Criíiûnpg- 
aeth. Amryẁ wythnòfau i>fr Tlaen,. yr Qedd 
Duw yn parottoi ei ffòrdçl. Ei blant ei hun a 
gawfant eu llenwi yn rhyfeddol a chariad, gor- 
foledd duwiol, aç oçheneidiau anrhaethadwy, 
mewn gweddiau am dywaîltiad helaeth ó r Yi- 
bryd arnom. Ein cyhulleidfaoedd yn lluofçg a 
difirifol. Yr oedd íàetbau afgyboeddiad (yn 
ebrwydd yn, öl pregeth ) yn glynu ynghajon- 
nau pechaduriaid. Hyn a barhaodd tròs dalm 
o amfer aeth heibio; eithr er’s wythnos Nef, 
ac Uffern a ymjda.ngofodd megis yn teyrnaiu 
yma yn enetdiàu dyniòn. Pobl Dduw a gawí- 
^nt (bron oll) eu ffafdo a’r cyfryw ddadg.udd- 
ìadau o òîeurii, cariad ä chÿfuron : (ac a fuant 
tan y fath 'böena:u, ing, a göfid am bechod o r 
bîaen) ag^yr ymddango(odd (megis pe bualai 


[ 3 1 

Enaíd a ehorph yn ymwahanu ie mewn íía. 
weroedd tu hwnt i ddim ag a allaf ei amgyffred 
ond trwy ’r hyn a welais yn awr. 

Eithr Oh ! y llef, drylliedig lef a thaerni pe- 
chaduriaid am drugafedd, trugaredd, trugaredd, 
trúgaredd maddeuol er mwyn Criit i’r pennaf 
ö becbaduriaid. Y cyfryw weddio am drugaf- 
edd, O’r fath ddifgwiliad, ac mewn fiordd e» 
ymofiyngîad i Dduw ; myfi a glywais gan wra- 
gedd, pobí ieuaingc, a phlant yn anejjfif ycyf** 
ryw gyhoeddiad o ddyfnder pechod dyn wrth 
natur, ac ymafferiad; cyfiawuider Duw, ac an- 
feidrpldeb haeddiant Crift, &c. . Äc oll gan y 
rhai ag oedd yn ymofynam drugaredd, tuhwnt 
i’r hyn oll a glywais, neu a ddarJlenais am da- 
nyrit. Tŷ Dduw a thramwýad iddo bob dýdd, 
gan bobl yn gyffredinol erbyn naw ar g'loch, 
er na byddai çyhoeddiad o’r blaen oddieithr un 
o’r dyddiau. Y pryd y tebygid fod o amgylçh 
mil 0 böbl; ac oil yn ymddangos ( mewn rhyw 
feíùr) tan argraph a theimlad pwyfig o bethati 
dwyfol. Eriòed ni welâis y cyfryW gynhulliad 
o’r blaen. Gogoniant Duw yn llanw ’r Tŷ; 
ein Cẃiriau, Rhodfeydd, uwcn-rifiau, (galeris) 
áç îs, yn cŷnnwys eneidiaü archòlledig a chyft- 
uddied’g. Äc o jbryd i bryd, o ddydd i ddydd, 
yr Yíbryd Olân a ddaeth megis gwyrit cryf 
riéfthol, ẃeithi'au bron tébyg i Jewyrch me.ìlten 
ỳn ddiíymmwth yh daròftwng y cynulleidfa- 
òedd, ac yn gweithio y çyfryw gyfyngderau 
enaid e’rioed ag a glywfoch. Y mae fy nhŷ 
beunydd, (pan na byddom yn nhŷ Dduw ) yn 
dechreu Ijenẅi yn foreu, gan bechadíiriaid a’u 
lief am : drugaredd hỳd ddeg ýn ÿr hwyr. Eu 
ílef allaíech gîyẃed ymhob tỳ, feí. y rhodiech 
ýr heòlÿdd. Yn fyrr y mae nîfbr o’n hen Grift- 
iänogion yn tyfiîo hynriy ; fel ag ýr wyf ýn. 

A 2 meddwl 


c 4 ] 

meddwl pe byddai i un gynnig íFurfio dychym- 
my.g (Idea) o’r pethau byn, er na’s gweîíant, 
y gallent feddwí (oreu medrent) pa fodd y 
bydd yn nydd y Farn. Pan fo pobl Dduw yil 
Ilawn o’i orfoledd dwyfol, a phechaduriaid yn 
îlawn o uffern. Mi a ẃelais yn wir nifer fawr 
yn yr ẃythriòs ddiweddaf, y rhäi y meddjliai 
un na áîlai J r damnedigion (braidd) deimlo 
ìnẅy o ddigofaìnì D'uw. Yr wyf yn tybied fòd 
gennyf ficrwydd yfgrythüröl bod niferocdd ö 
bobl gwedi profi cyfnewidiad cadwedîgòl. 

Ëîthr er’s wythnos, neu ychydig ragór, y 
mae llawer o honynt, ( fel yr ymddangofodd 
i eraill megis iddynt eu hunain ) gwedi dyfod 
feí ò.íídÿchryniadauuffern i’r nefoedd; Gwyr a 
gwragedd, rhièni a’u plant meWn gobaitn eu 
bod wedi eu geni o’r nefoedd. Yr holl dref 
fel yn plygu ger bron y gwaith hẅn, o ryfeddoí 
âlltî a gogôiiíant; ac brai'dd ymddangofiad o un 
állan o Grift uwch wyth mlwydd oed; ac braidíí 
yr un tan hynny nad ydÿnt yn difrifol ymofyn 
pa beth a wnant i íod yn gadwedig. Y mae 
bron oll o’n pòbl ieuaingc fel eraill o honÿnt, 
O wyth, deg, neu ddeuddeg oed yn awr yn 
òbeithiol ddÿchweledigion. Ac ymhlith eraill 
Juddew, yr hwn y mae gennyf achos i obeithio 
éi fpd yn wir gredadyn yn y Meífia, yr hwn yr 
pedd beunydd, hyd o fewn ychydig ddyddiau 
yn ei ddirmygu ; Gd^uchwiliaeth Duw iddo ef 
íÿdd ryfeddol. Ni’s gallaf yn awr braidd wa- 
haniaethu nerth gwirionedd yr Yfgrythurau ar 

t aîonnau tan y ddeddf, nad yw çymhwyfiad yr 
Ifengyl er hyn, yn y gwaith hwn yn fwy rhyr 
feddol. Y mae rhai o’n Uftufiaid a gwyr 
ein tref yn cÿfaddef nad oeddynt fodlawn o’r 
blaen i waith Duw yn ei fawr allu, yr awr hon 
yn plygu ger bron y gẅaith hwm, yr hwn a 

ymaflodd 







[ 5 1 

ymafiodpi yn eu cälonnau hwy. Un o honynt 
yn tyíìio mewn cyfyngder enaid, mai gwaith 
i)uw yw hyn oil, Oh ! na b’ai ran i minnaii 
ynddo': un arall yn ,dywedyd, yr wyf yn ofni 
nad oes dím trugaredd i mi mwy nà’r cythreul- 
iaid; etto ped iawn i farw yr awr h»n, gad- 
awn fy nhy itiolacth.mai gwaìth Duw yŵ hwn. 
Arall a ’r/dagrau yn rhedeg o’i olygon a ddyw- 
edodd, y mae’r Nef wedi dyfod i wared i EajU 
hampton. Y maent yn y eyftuddiau mwyaf 
am ran-yng Nghrift. Wedi eu plygu oll fel un 
dynv N ì’s gwelíbch chwi na minnau erioed y 
görchymyn cyntaf gwedi ei wirio fel yn awr 
yn ydref hon. Y mae cannoedd etto mewn 
cyfyngder enaid am Iachawdwr, yn achwyn o 
herwydd caledwch eu calonnau, tywyllwch eu 
meddyliau, &c. Gajlaf yn únig rhoddi iwch 
hanes ferr o’r hyn a fu, ag fydd : Eithr pa beth 
fydd yn y blaen ni’s gwn. Ettcf y mae ’n 
ymddangos, yn brefenol, fel pe b’ai Duw yn y 
ffordd i wneud i bawb' ei adnabod o’r Ileiaf hyd y 
niwyaf. - Yr wyf yn ficrhau iwch (anwyl frawd) 
os wyf yn gwybod dim am waith Duw yngha- 
ion dŷn, oddiwrth air Duw, a gweinidogion 
duwiol ac awdwyr. Oddiwrth brofiadau eraiîl 
am rym crefydd, ac yn fy enaid fy hun o' am- 
gylch deg ar hugain. o fíynyddpedd ; na’s gallaf 
lai na chadarnhaü er gogoníant Duw, (mor 
belled ag gallaf farnu wrth yr koll bethau hyn) 
fod .y gwaith hwn fÿ’r awr hon yn Eaji-.hamp- 
ton y mwya tebyg i waith Duw, gwaith Crift, 
y mwya rhagorol, a. gogoneddus a’r a glywais 
erio.ed' , . Os gall un dynalw’r gwaith ;mvjn o 
eiddo Duw yn hudoliaeth Satan, oranyfyl- 
wedd ò hono, ni’s gallant wneuthur mwy na’r 
rythreuliaid eu hunain. Eithr ymherthyn- 
as iiiynny, nid wyf yu ^ofâlu, y mae ’r gwaiîh 
A 3 jn 



C 6 ] 

yn Ilaw Duw, ac yno bydded yn . dragwyddoh 
Çhwi a wyddoch [barchedig frawdj fy mod yn 
aftudio.’r prophwydoliaethau mewn perthynas 
i ogoniant y dyddiau diweddaf, tros dalm o 
íîynyddoedd aethant heibio; ac yr oeddwn ar 
ddatcan argoedd o’r Argraphwafg,- (nid gan 
bennodi amferoedd y cyflaw«iad ) yn obeith- 
iol .o’i fod yn agos; yr oeddwn bron dangos 
o bedair Tywyfogaeth Danîel, a Dadguddiad 
Joan, ynghyd a phrophwydoliaethau cytnnol a 
hwy. Eithr y mae’r gwaith hwnnw yn fy 
ymyl yn brefenol, o herwydd y mae digon o 
waith yn Rdjl-hamỳton yn awr i lawer o Weini- 
dogjon, yrwyfyn gobeithio fod rhyw lewyreh- 
iadau o’r Gaerjalem newydd yn awr yn torri 
allan. Yma yn fy yftafell a mannau eraill y 
clywaf lef pechaduriaid am drugaredd. Gafi 
rai pobl ieuaingc can.u Salmau, a Hymnau, a 
chan Blant megis gwedi dyfod o ddyçhryn- 
feydd uffern. Y geiriau hyn a fynych waedd- 
ir allan, T mae V B R E N H I N J E S U yn 
ieyrnafu, unig hallalluog Fah Duiu. 

Yn fyrr, ni’s gallaf ymhelaethu, y mae pobl 
yn gyffredin yn bàrod i feddwl, fod yr amfer 
wedi dyfod, pan y rhaid torri trwodd am fywyd 
tragwyddol. 

Y mae’n holl bobl ieuaingc fydd heb Grift yn 
gweled y byd yn wag, ac fel yn'ymroi na orph - 
wyfant, ac na ohymmerant un cyfür, oddieithr 
iddynt ei gael yn yr Arglwydd Jefu Grift. Pa 
fodd bydd i’r ymddangoftadau rhagorol hyn 
derfynu, ni pherthyn i mi ddywedyd yn brefen- 
ol. yn unig yr ydwyf yn dywedyd i chwi yr 
hyn a fu, ac fydd yn awr. Eithr nî’s gwn 
(am un awr) pa beth fydd yn y blaen. Ond 
bod gennyf yr holl fodîonrwydd fydd arnaf ei 
eifiau, heb gymmeryd arngf adnabod y galon. 




[ 7 ] 

fod nifer fawr ó bobl yn awr ya ddiweddár, 
wedi eu geni, a chyd a dyfgybüon Crift yn - 
rhwyra i ogoniant. Nid wyí yn cymmeryd 
arnaf Yfbryd Prophwydoliaeth, eithr gallaf 
íeddwl na bydd i’r gwaith gogoneddus hwn 
ddiweddu. yma, ac mi anturiaf ddywedyd, os 
bydd i’r gwaith hwn gael ei dannu a’i ennyn 
trwy Loegr newydd , ( fel yr attolygaf ar Dduw 
ei fod) yr wyf yn credu y bydd mwy gwybod- 
aeth o Dduw a Chrift, a rhyfeddol waith ei 
fanélaidd Yíbryd, ac o galon dyn, nef ac uffern 
nac erioed o’r blaen, yn fwy diamgyffred meddaf 
bs dawi wared yn gyffredinol ar galonnaü pobl 
megis yma ; fe fydd yn ei amfer ef ei hunan, 
a hynny fydd oreu ; yn y cyfamíer, gobeithio 
y bydd i weinidogion Duw, y rhai íy ’n caru 
dyfodiad ein Hamlwydd Jefu Griíi, a’i deỳrn- 
as, eu cael yrì yíbryd Eìias, ac ymddangos yn 
llawn o’r Yíbryd Glân. Cynnorthwyed Duw ei 
anwyi blant, yn ddibaid, ac yn wreíòg erbyn y 
cyfrywddydd, a nerth a gogoniant. Y mae yn 
rhyfedd (pan y golygir yn gywir) ein.bod yn 
byw mewn dyddiau, ag y mae myrddiynau yn 
myned i uffern, o wir ddiffig y dwyfol gyn- 
hyríìadau hyn oddiuchod. Yr wyf yn raeddwl 
yn ddiau eich 'bod yn chwennych gwybod pa 
fodd y bu gyda’m hewaid i y tymmorhwn, nid 
oes gennyí odfa i luofogi geiriau, caf yn unig 
ddywedyd ( gan roi ’r gogoniant i Dduw ) fod 
fy ymarferiadau yíbrydol, dwyfol ddadgudd- 
iadau, cynhaliaeth, cyluron, cynnorthwyadau, 
mewn mefur yn ol achos neilltuol fy nydd. 

' Miawn fod arnaf eiíìau doethineb Gabrìel, fel 
Seraphim, perffeithrwydd Saint mewn gogon- 
iant. Boed. i Dduw fy nal i fynu, canys heb 
hynny ni’s gallaf ei wafanaethu ef, gweddiwch 
yn daer troíof (fy anwyl frawd) a rhoddwn yr 




[ § 3 

Jholl ogoniant i’r fanftaidd Ddrindod, y cwbf 
a’n cyflawn anrhydedd, canys felly rhaid bod, 
ac feíly byddo gyd a’n heneidiau yn dragwydd- 
ol, ac oll yn y Neföedd, &c. J M E N. 


G werthfawrogrwydd y Bibl, 

* 'l~'\Yma’r Llyfr mae fy nhryfor, 

I 3 Dyma’r drych cai weîd fy Nuw; 
Ynddo’n fwy boed fy myfyrdod, 


weîd fy N u w 

. , j-Ni, ' 

Nag mewn Awdwyr o unrhyw ; 

Llyfr gadwodd yn ei fywyd, 
Trwyrddyfnderoedd dw’r £ tbân í - 
Llufern i oleuo’m liwybr 

Trwy dyfnderoedd mawr ymla’n. 

2 Ffl o weithiau rhutbrw'yd. arno, • 

Fe ddioddefodd yiftdrech /awr 
Dyfg, a diddyfg, fu’n cytuno 
Gael fy Mibl pur i lawr ; 

Sefyll wnaeth yn erbyn tonnauj 
Daeth i’r lan er gwaetha’r llif, 

Fe goncwerodd o elynion 
Lawer fwy na’r fêr o rif. 

3 Rhai fy’n ceîfio ei gamgyfieithu,. 

Rhai fy’n ceifio gwadu rhan ; 

Ac er cymmaint yw ei awdurdod, 

Rhai fy.’n ceifio ei wneud yn wan ; 
Ganwaith c’nigwiyd dwyn eu arfao, 
C’nigwyd cìoddio tan ei Sail, 

Ond er dyfais Daer ac llffern, 

Mae’n difgleirio fel yr Haui, 

4 Er i Rufain a’i chyfrwyfdra 

Geifio ei gadẃ ef ynghudd, 

Ymhob jaith, ac ymhob cenedl, 

Fe ga’s weled goleu’r dydd 





í 9 ] 

Mae e’ nawr yn* ei ogoniant, 

Ym marchogaeth ymä a thraw, 
Rhwng y tlodion gwael yn Nghymm 
Ar baimwyâdèn yh éi îaw. 

5 Cant o filoedd maith a rhagor, 

’Nawr o jenftyd gíahdeg fydd,' 
Yn ei ddarllain iel dweud Facjer 
O Gaergybià&SẄtiyM i' 

Deliwch fechgyn at éibh Pyngdaii 
Goch’lwch wyrò yma a thraẃ, 
Gau athrawon garë'éìcH hùdo 
Cewch eu gwêlèd ihaés o law, 

6 Ceifiodd Arius , ceifiodd Mofgan% 

Ceifiodd amry w gyda hwy, 

Eich denu o lwyhrau pur y Bibl, 

A rhoi i’ch fŷníirwýdá ^lwy ; 

Fe gais cant o Seíiäu newydd 
Tu yma i foroetíd a thu dfaW, 
Hudo rhei’ny fydd yn heppian 
I ryw gorfydd ÿn eu Ilaw. 

7 Fe gais fegur ddyn 0 ScSÌland 

Gennych ddyföd tân ei hod ; 
Wedi ei wifgo a chenfigen 
O’i falch goryn hyd ei droed ; 

Y balch, y jach, y cenfigenus, 

Yr ymryfongar, a’r llawn llid, 

A gais lufgo ei Athrawiaethau 
% Cloffion tros yr afon Tweed. 

8 Ac mewn ’madrodd coeg celíweirus, 

Fò ry abfen i bob dyri. 


£ Am fod yrhan fwyaf o Athrawiaethau Mr. Srnde - 
man yn gloff, megis ag y mae ei Gyfiawnder ef ar 
Dduw ; ond ei Sicrwydd ar Law’r Dyn, ac nid öddi- 

wrth Dyílioliaeth yr Yfbryd.-EilWaith y roae ef ar 

y naill lîn pan y mae ei Ffydd heb un Cymhwyfiad ag 
ailo ddwyn Heddwch a Llawenydd. O ffyn-baglaia 
crinion ! 




Ac a ddamnia fyrdd o bobl, 

Lawer gwelí nag ef ei hun ; 

Fe gais gennych ffieiddio teimlad 
Ac awelon pur y Ne’, 

A rhoi’r credu noeth digyfur 
Sydd gan Ddiafol yn ei Ìe. 

9 Wrth ei yíbryd chwi ’nabyddwch, 
Croes i Yíbryd Bibl Duw, 

Ni thyf jfigyj "fyth ar Draenen , 

Ni thyf Poyigranad ar Inv ; 

Ni chawd yíbryd tirion, tyner, 

Llavvn faddeugar, a di íên, 

Etto erioed gan galon gyfan 
Sydd a’i Grefydd yn ei ben. 

i© Credu hanes noeth yw ei gredu, 

Credu heb Y íbryd, credu heb rym, 
Yn annuwiol pur wrth gredu, 

Yntau ni thàl credu ddim ; 

Credu heb ronyn o gýmhwyíiad 
Credu bod rhyw ra* i rai, 

Sael yw‘r heddwch, tlawd yw’r çyfíbr 
Trift a gwan yw’r llawenhau.- 

1 1 Ni chaiff argyhoeddiad fymryn, 

Ni chaiff calon ddrylliog le, 

Ni chaiff cariad nag ymddiried 
Fod ynghwmpni ei gredu e’; 

Nid yw’r Pentçcojì yn perthyn, 

Bedydd \íbryd, bedydd tân, 

Fwy na Lapland fawr i Guiney 
I grediniaeth Sandimane. 

Í2 Cariad ydyw’rholl Orch’mynion, 

Caru yw'r cynta, caru yw’r ail; 
Cariad yw cyflawnder cyfraith, 

Cariad hefyd yW ei fail ; 

Os cadwodd Piíe ei ddeg Gorchymyn* 
Mëthodd Sandy er maint ei gân, 
Can’s y mae’r Gorchymyn newydd, 
WeÁl ei anghofìo ganddo’n lân. 







13 Dyfg fi Dduw a chydig eiriaa, 

Dorri fŵn ei falchedd fref, 

Fel y cafFo’th bobl îonydd, 

Gan ei ringcian dannedd ef ; 

Tynn di’r ddagr loyw allan, 

Mae dy ddagr di yn llym, 

Torr ei wthi cenfigenus 
Yno’n unig mae ei rym. 

*4 Tynn y beilchion dwl diddeall 
A aeth yn Ngbymru ar ei ol, 

Rho iddynt fflammiau pur y nefoedá 
Jesu gwafg hwy yn dy gol; 

Rho iddynt funud awr o’th brofi, 

A gweld bod dy gariad dryd ; 

Yn fwy melus wrth ei deimlo 
Na gwrthddadiu am dano o byd. 

15 Gad i ninnau aftudio’r Bibî, 

A myfyrio’n gwers i ma’s ; 

Synnu, caru, a rhyfeddu 

’Th faith, ac anherfynol ras; 

.Gorphwys yn dy hyfryd gariad, 

Heb weld cenfigenus iìd, 

Cäru nes concwerö pechod, 

Caru nes concwero’r byd. 

16 Dyma’r llyfr wyf yn barchu 

’N fwy na myrdd o Iyfrau maitfe s 
Llyfr Duw a Theft'inent Jesu, 
Arwain fiEnaid ar fy nhaith ; 
Cyfarwyddwr ‘pur i’r Nefoedd, 
Llewyrch traed y Seintiau yw, 
Clofen dân o föroedd Edotn, 

I’r Baradwys nefol wiw. 

17 Boed fy myfyrdodau aml, 

Ynei lyfr fanäiaidd ef; * 

Na bwyf wrando dynion beilchiow, 
O un ardal tan y Nef; 

Dyn fy’n hudo i gyfeiliornad, 

Llyfr Duw fy’n dangos bai. 



r i 2 3 

Dyfgu’r Enaìd clwyfus gredu, 

Dyfgu’r credu, difarhau. 
i8 Sefwch weinidogion ffyddlon, 

Sefweh gedyrn Duw yn glàu, 

Cadwch afael ar y ; Bibl, 

Rhag ei rwygo nawr yn ddau î 
Gwaeddwch allan haeddiant Jksv, 

Gwaeddwch allan wir jachad ; „ 

Trwy grediniaeth calon ddrylliog, 

Yn ei werthfawroccaf waed. 
ig Cadwch afael ar yr yfbryd, 

Yíbryd teirolad a mwynhau, 

’R hyn gyfylltodd Duw na adwbh, 

Iw ei rannu e’ fyth yn ddau ; 

Bibl cryno ini’n mofyn, 

Sydd a’i Athrawiaethau yn un, 

Â chael prawf o‘i wirioneddau 
Yn ein Calon yn gytun. 

T E R F Y N. 


Caerfyrdäiny Chufefror 22, 1766. 
■Ar fyrr fe gyhoeddir 'yn Gymraeg, gan J. Rofs, 
(Prîs Sŵllt wedi ei rwymo, 8 d. heb hynny) 
Lyfr, a eîwir, 

Ocheneidiau 0 Uffern: 

N E U 

riddfannau 

Enaid damnedig. 

Yn dangos ■ V,. , 

Cyflwr galarus y Damnedigion, mewn 
fFyddlon Efponiad ar Pdammeg 

Y Gwr goludog a Lazarus, 

Gan J O H N BUNYA N. 



